Daga Littattafan Da Ma'aikatar Harkokin Addinin 
Musulunci, Da Wakafai, Da Kuma Wa'azi Da 
Shiryarwa Ta Buga 


Akidar Ahlus-Sunna 


| Wallafar 
Shaikh Muhammad bin Salih 
Al-Uthaimin 


Da Harshen Hausa 


Tarjamar 


Shaikh Shu'aib Abubakar Umar 


Offishin Buga Takardu Da Yadasu Na Ma'aikatar Suka 
Dauki. Nauyin Kulawa Da Bugunsa 


1435 H 


AKIDAR 


Ahlus -- Sunna 
wallafar 
Shaikh Muhammad Salih 
At-Uthaimin 
| Tarjamar 
Shaikh Shu'aib Abubakar Umar 
Da 
harshen hausa 
wadanda suka buga suka kuma 
watsa sune 
Darul Ifta a Riyadh 
Mamlakar 
` Larabawa ta Sa'udiyya 
wakafi ne 


(©) وزارة الشؤون الإسلامية والوقاف والدعوة والارهاد ؛ ١57١‏ ه 
فهرسة مكبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر . 


العثيمين» محمد بن Elo‏ 


عقيدة أهل السنة وابلماعة .- الرياض. 

۲ص ٩‏ 6 ۰۷۱ ۲ سم 

٩41۰-۲۹4-۲۱۹-۳ La) 

(النص باللغة نفوسا ) 

UYA‏ (الاسلام) Y‏ — العفيدة الإسلامية أ- العنوان. 
ديري ۲۸۰ ٧١‏ 





رقم الإبداع : ۱۹/۰۷۱ 
ردمك : ab‏ 4410-14-49 


الطبعة الثانية عشرة 
٥‏ ه 


NA FARA DA SUNAN ALLAH, MAGAMIN JINKAI 
A DUNIYA 


MAKEBIN JINKAI A LAHIRA 


GABATARWA 


Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, Kuma tsira da 
aminci su tabbata ga wannan da babu wani Annabi 
bayansa, da danginsa da kuma sahabbansa. 


Bayan haka, hakika na yi nazarin littafin nan da dan 
uwana babban malami mai suna Sheikh Muhammad bin 
Salih Al Uthaimin, ya wallafa a kan tsayayyar akida a 
takaice, kuma na ji duk abinda ya kumsa, sai na same shi 
ya hade duk wani bayani game da akidan nan ta 'yan 
sunna da Jama'a, a cikin hanyar tauhidi (kadaita Allah da 
bauta) da kuma kadaita shi cikin Sunayensa da sifofinsa 
(wato kada a hada shi da kowa cikinsu). Kamar kuma 
yanda ya yi bayani game da wajibciyin bangaskiya da 
mala'iku da littattafai da manzanni, da ba da gaskiya da 
ranar kiyama, (rayuwa bayan mutuwa). 


Ya kuma yi bayani game da wajibcin yarda da kaddara 
al herinsa da sharrinsa. Ya ma hada wasu zantuttuka masu 
amfani da dama dangane da akida, wadanda suke da wuya 
a same su a cikin sauran litattafai da aka wallafa a cikin 
fannin tauhidi Allah dai ya saka masa da alheri, ya kuma 
kara masa ilimi da kuma shiriya, ya kuma sa ma wannan 


littafi nasa da ma duk sauran littattafai da ya wallafa 
albarka ya kuma sanya mu tare da shi, da ma duk sauran 
'yan uwa cikin shiryayyu, kuma masu shiryarwa, wadanda 
ke kira zuwa ga hanyar Allah a kan basira lalle Shi Allah 
sarki ne mai ji kuma kusa yake (Ga mai kiransa). 


SHAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ 


NA FARA DA SUNAN ALLAH, MAGAMIN TENEI 
A DUNIYA 


MAKEBIN JINKAI A LAHIRA 


Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, kuma 
kyakyawan karko yana ga masu kiyaye dokar Allah, kuma 
babu gaba sai aga azzalumai. Na kuma sheda cewa babu 
wani abin bauta sai Allah. Shi kadai yake, ba shi da abokin 
tarayya, bayyanannar Sarauta ta gaskiya ta sa ce. Kuma na 
sheda cewa lalle Muhammadu bawansa ne kuma 
Manzonsa ne. Shi ne karshen Annabawa, kuma shi ne 
shugaban masu kiyaye dokar Allah. Tsira da amincin 
Allah su kara tabbata a gareshi tare da sahabbansa da 
wadanda suka bi su da kyakyawan aiki, har zuwa ranar 
kiyama. 


Bayan haka, lalle Allah ta'ala ya aiko Manzonsa 
Muhammadu S.L.A.W.S. da shiriya kuma da addini na 
gaskiya, don ya zama rahama ga talikai, ya kuma zama 
abin kwaikwayo ne ga masu aiki (na addini) ya kuma 
zama hujja ne ma (Allah) a kan bayi baki daya. 


Da wannan manzo ne, kuma da littafin nan da aka saukar 
masa tare da cikakkar hikima, Allah ya bayyana duk wasu 
abubuwa da za'a iya samun reno na gari a cikinsu da za su 
zamo dalilin daidaituwar halukan bayi cikin sha'anin 
duniyarsu da ta lahirarsu; ba za su kuma samu haka ba 


face daga ingantattar akida, da kuma daidaita ayyuka da 
halaye na gari. 


Manzon Allah S.L.A.W.S. ya shinfida wa Al'ummarsa 
farar hanya da bata da wani duhu, babu wanda zai baude 
mata sai hallakakke. 


Akan wannan hanya ce duk Al'ummarsa wadanda suka 
amsa kiran Allah, suka kuma amsa kiran Manzonsa suka 
bi. Wadanda ake nufi, sune sahabbansa da mabiyansu, tare 
da wadanda suka bi gurabunsu cikin kyautata aiki, 
wadannan sune zababbun halittan Allah. 


Sun tsaya a kan Shari'ar Ma'aikin Allah suka kuma yi 
riko da sunnan nan tasa, suka rike ta da kyau da 
hakoransu, suka bi sunnan nan ta Manzon Allah, 
S.L.A.W.S. cikin akidarsu, da Ibadarsu, da kuma cikin 
dabi'arsu da halayensu. Da haka suka zamo jama'a da ba 
su kauce wa gaskiya. Kuma duk wanda ya kara da su sai 
ya kai kasa. Wai a nuna masu wani walakanci, ko kuma a 
saba masu, duk ba su damu ba. Suna tsaye ne a kan haka 
har sai al'amarin Allah ya zo. Mu kuma muna yi wa Allah 
godiya cewa muna nan tare da su a kan wannan tafarki 
nasu. Muna kuma rike da hanyar nan ta su wadda aka 
cirota daga Al'kur'ani da hadisi, kuma ba mu fadi wannan 
zance ba face kawai don mu tabbatar da godiyarmu ga 
ni'imar da Allah yayi mana, kuma don mu nuna wa 
mutane irin halaye da suka zama wajibi a kan duk 
muminai su kasance a kai. 


Allah Ta'ala muke roko ya tabbatar da dugaduganmu 
tare da sauran Al'ummar musulma: a kan zance na 
gaskiya, a cikin dukkan rayuwarmu ta duniya da ta lahira. 
Muna kuma rokon sa da ya yi mana baiwar jinkai daga, 
gare shi, don kuwa shi ne Sarki mai jinkai. 


Saboda muhimmancin abin da wannan littafi ya tara 
wanda za mu yi zance a kansa da kuma ganin cewa ra'ayin 
mutane ya sha bambam da abinda wannan littafi ke 6 
da shi kowa da irin nasa zabi da ya dace da tasa zuciyar, 
sai na so in takaita zance na a cikin wannan littafi kawai a 
kan akidarmu mu 'yan sunna da Jama'a (Ahlus sunna wal 
jama'a). Ita akidar tamu kuwa, ita ce ba da gaskiya da 
Allah da mala'ikunsa, da littattafansa, da manzanninsa, da 
ranar karshe, da ba da gaskiya da kaddara, (Shine a yarda 
da duk abinda kaddara ta zo da shi na Alheri da na sharri). 
Ina kuma dada rokon Allah Ta'ala ya sanya wannan littafi 
ya zama ya dace da yardarsa, ya kuma zama karbabbe da 
zai amfani dukkan bayi baki daya. 


AKIDARMU 


Akidarmu (kudurcin zucci) itace: ba da gaskiya da Allah, 
da Mala” ikunsa da littattafansa da manzanninsa, da ranar 
lahira, da kuma imani da kaddara alherinta ko sharrinta. 


Muna ba da gaskiya cewa Allah shine Mahalicci, mai 
tsara dukkan lamurammu. Kuma duk wani abin bauta 
banda Allah karya ne. 


Muna kuma ba da gaskiya da sunayensa da sifofinsa. 
Wato abin nufi shine, mun tabbatar cewa Allah Ta'ala 
yana da wasu sunaye da wasu sifofi kyawawa, cikkaku 
kuma madaukaka. 


Muna kuma ba da gaskiya da kadaituwar Allah cikin duk 
abin da aka ambata can da farko, cewa shi Allah ba shi da 
abokin tarayya cikin kasancewarsa Mahalicci abin bauta 
da gaskiya, kuma ba shi da abokin tarayya a cikin 
sunayensa, da kuma cikin sifofinsa. 


Allah Ta'ala yace. 
CEA A 


“Ubangijin sammai da kassai, da abin da ke tsakaninsu. 
Ka bauta masa, kuma ka daure akan bauta masa, ko ka 
san wani takwara gare shi.” (Maryam:65) 


Muna ba da gaskiya cewa shi ne: 


دي Boso = ”” wA‏ مع وأ ى ر gr‏ رو کو 2 
« الله لا له الا هو الى القيوم لا تأخدم ته ولا نوم لو ما فى 
e‏ مر “ap L op > ES e 2? 8g . e y SU ٠‏ 
HAN‏ وما فى لا من ذا آآزی pas‏ عنده: إلا )5 بعلم ما بان 
ريو وما RG ARE‏ علو إلا ما سا وَس 


des 


- یحص e. KH‏ ی گم وم موه ۳ 
CANA NES‏ 


10 


Allah babu wani abin bauta sai shi, shi ne rayayye (da ba 
ya mutuwa) mai daidaita lamari. Gyangyadi baya kama 
shi, balantana bacci. Shine da duk abin da ke cikin sammai 
da kasa, (halittansa ne, mallakansa ne, kuma bayinsa ne) 
wane ne yake da ikon ceton (wani) a gunsa ba da izininsa 
ba, yana sane da abin da ke gabansu da wanda ke bayansu. 
Kuma babu abinda suka sani game da iliminsa sai wanda 
ya so (ya nuna masu). Kujerar sarautarsa ta yalwaci 
sammai da kasa (wato ta fi su girma) kuma kiyaye su bai 
gagare shi ba (kikaye sama da kasa) shine madaukaki 
kuma Mai girma. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa, 


Shine Allah wannnan da babu wani abin bautawa sai shi, 
masanin abinda ya buya da wanda ke sarari. Shi ne 
magamin jinkai (ga mumunai da kafirai), kuma shine 
makebin jinkai (ga mumunai kawai a lahira), mai iko da 
kowa, Buwayayye, mai girma Mabudan gaibi na gunsa, 
babu wanda ya san su sai shi, yana kuma sane da abin da 
ke cikin sarari da cikin teku. Babu wani ganye da zai fadi 
face yana sane da shi, babu wata kwaya a cikin duhun 
kasa, danya take ko busassa, face (suna) cikin wani 
bayyanannen littafi. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: 
یت‎ al LAI و‎ 
r مر وا ييرم‎ D SUA KAA "E 
MALA ol sde تکرب‎ 


۱ 


Y 


11 


Sanin (ranar) kiyama na gunsa shi kadai, (shi) kuma ke 
saukar da hadari,kuma yana sane da abinda ke cikin 
mahaifa. Kuma babu wata rai da ta san abinda za ta aikata 
gobe, kuma babu wata rai data san kasar da za ta mutu, 
lalle Allah masani ne kuma mai labarin komai. 


Muna kuma ba da gaskyiya cewa lalle Allah yana 
magana da abinda ya so (a) lokacin da ya so, yanda 


(kuma) ya so. 


“Allah ya yi magana, da (Annabi) Musa magana ta 
hakika”. 


KA ida ATI, y 


A yayinda (Annabi) Musa ya zo ma al'kawarinmu, kuma 
“Uban gijinsa yayi zance dashi” 


BA بای الطور‎ EP 


“Kuma sai muka yi kiransa daga nan kusa da dutsen nan 
da ke dama, sai muka kusantar da shi, yana abin ganawa). 
Muna kuma ba da gaskiya cewa: 


12 


NG 


by. or e sort! mw” Pi 5 . KK 

Aa من بحيو‎ pakan PNG PIA فى ألارض من متجرة‎ 1 3 
A r هي‎ Es Y مي‎ “9g 

ES YME SA 

In da dai a ce ruwan teku ya kasance taddawa ga zancen 

ubangijina, da (ruwan) tekun ya kare gabannin zance 


Ubangiji na ya kare) Ya kuma ce: 
ولو‎ IAN AO بر‎ ER 


جتنا وتو مه 
Kuma da dai ace duk abin da ke bayan kasana daga‏ 

itatuwa su zama al'kalumma, kuma (Ruwan) teku ya zama 
masu taddawa, a kuma samu wasu irin wannan tekun 
bakwai su karu a bayansa, zancen Ubangijina ba zai kare 


ba. Lalle Allah buwayayye ne (kuma) gwani. 


Allah ya tsarkaka ga barin abin da suke hada shi da su. 
Shine Allah mai hallitta. Sammai da kassai suna yi masa 
tasbihi (suna tsarkake shi) shine Buwayayye kuma gwani). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle shi ne ke Mallakan 
Sammai (bakwai) da kasssai (bakwai). 


Yana halittan abinda yaso, ya bai wa wanda ya ga dama 
'ya'ya mata, ya kuma bai wa wanda ya ga da ma 'ya'ya 
maza. Ko kuma ya surka masu maza da mata, ya kuma 
mai da wanda ya ga dama bakararre (wanda ba ya 
haihuwa.) lalle shi masani ne kuma mai iko.) 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: 


13 


A‏ .0 عه 
RANA ay‏ لم AN‏ 
سر o‏ قط مره o.‏ سم zreo‏ 
ولا بط ai CHATO‏ لته rt‏ 
Lalle babu wani abu mai kama da shi, shine, mai ji, mai‏ 
gani. Ragamar sammai da ta kasa nasa ne: ya na shimfida‏ 


arziki ga wanda ya so, ya kuma kuntata (ma wanda ya so) 
lalle shi masanin komai1 ne.) 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: 


3 KA sr % re 
ا‎ r GRA YA ال رال‎ Ao وما‎ 2 


Babu wata dabba, wato mai rarrafe a ban kasa, face 
arzikinta na ga Allah. Ya san matabbatarta da ma'ajiyarta, 
duk suna cuna cikin wani bayyanannen litaffi (lauhul 
mahfuz). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: lalle kalmominsa sune 
mafi cikakkun kalmomi a gaskiya wajen labari da kuma 
adalci wajen hukunci, kuma mafiya kyau wajen zance. 
Allah Ta'ala ya ce: 


¢ ni as JA SS WAT 
(Kalmar ubangij inka ta cika da gaskiya da adalci). 


14 


Ya kuma ce: 
Masa il ق من‎ LAE PP 


(wanene yafi Allah gaskiyar zance? 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle kur'ani mai girma 
maganar Allah Ta'ala ne; ko shakka babu. Kuma shine ya 
jefa shi zuwa ga Mala'ika Jibrilu, sai kuma shi Jibrilu ya 
saukar da shi ga zuciyar Ma'aikin Allah S.L.A.W.S. Allah 
Ta'ala yace: 


KAL Did mo y 


Ka ce tsarkakken rai shine ya saukar da shi da gaskiya 


(wato Jibilu). 
Ya kuma ce. 
ص‎ O py رس نت ې‎ y aer ee sg 
ین‎ BIN و الوح‎ AI * AAN رب‎ SAY, 


زین * بیان یی 


“Lalle abin saukarwa ne (wato Kur'ani) da ga Ubangijin 
talikai. Amintaccen ran nan ya saukar da shi (wato Jibrilu) 
a bisa ga zuciyarka, don ka kasance cikin masu gargadi, 
kuma da harshe ne na larabci wanda yake bayyananne.” 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Allah Ta'ala yana 
sama ga bayinsa da zatinsa da kuma sifofinsa, don fadinsa 
da ya yi cewa: 


ELENA 


“Kuma shine madaukaki, mai girma.” 


Da kuma fadinsa cewa: 


Mr E co” یو‎ eds 
ASIA عباده.‎ A و هو‎ 
“Shine mai rinjaya ۵ bisa ga bayinsa, shine gwani 
masanin komai.” 


Muna kuma ba da gaskiya, cewa lalle: 


AR 


be 


JO ن لد‎ ANG الوت‎ Gi Coli (5539 
المرش ید کت‎ 
Ubangijinku shi ne ya halicci sammai da kasa cikin 


kwanaki shida, sa'annan ya daidaita a bisa kan Al'arashi, 
yana juya lamarin bayi. 


DS 


Abin nufi da daidaituwarsa a kan Al'arashi, shine 
daukakarsa bisa gare shi da zatinsa daidaita da ta dace da 
sarautarsa, da kuma girmansa, babu mahluki da ya san 
hahikaninta sai shi Allah. 


16 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle shi Allah 
madaukakin sarki, duk da cewa yana sama kan Al'arashi, 
yana tare da bayinsa, yana kuma sane da halayensu, yana 
kuma jin zantuttukansu, yana kuma ganin ayyukansu, yana 
juya lamuransu, yana azurtar da talaka, yana kuma dora 
wanda ya samu karaya, yana kuma daga kafadun bayinsa, 
yana bai wa wanda ya ga dama sarauta, ya kuma kwace 
sarauta daga wanda ya ga dama, alheri hannunsa yake, shi 
kuma ne ke da iko a kan komai. Duk wanda kuma ya 
kasance akan irin wannan Sha'ani, babu shakka yana tare 
da bayinsa ko da yake yana saman AP'arashinsa. 


de ۳ ۳ 
KAN ته وهو‎ “ai ایس‎ 


Babu wani abu da ya yi kama da shi (Allah) shi ne mai ji 
(kuma) mai gani. 


Ba za mu fadi irin zancennan da “yan Hululiyya ko kuma 
“yan Jahmiyya da makamantansu ke fadi ba, cewa Allah 
yana ko ina tare da bayinsa a bayan kasa. Kuma duk 
wanda ya fadi haka muna gani cewa ya kafirta kuma ya 
bata, don kuwa ya sifanta Allah da abin da bai kamace shi 
ba na tauyayyun kamanni. 


Muna kuma ba da gaskiya da duk abubuwan da 
Ma'aikin Allah S.L.W.S. ya fada game da Allah, cewa shi 
Allah yana sauka zuwa ga saman nan ta duniya ko wane 
dare har izuwa sulusin dare na karshe, yana cewa: wa zai 


17 


kirayeni, in amsa masa? Wa zai roke ni in bashi? Wa zai 
nemi gafara in gafarta masa? 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle shi Allah mai tsarki 
kuma da daukaka, zai zo ranar kiyama, don ya yi hukunci 
tsakanin bayi sabili da fadinsa Ta'ala. A hir! bari wannan 
maganar, idan aka dandake kasa dandakewa, kuma 
Ubangijinka ya zo, mala'iku kuma suka yi jere safu safu. 
Ranar za'a zo da wutar jahannama, rannan ne mutun zai 
tuna da Allah, tunawar kuma ba za ta yi masa amfani ba. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa shi Allah Shine mai 
aikata abin da ya so. Muna kuma ban gaskiya cewa: nufin 
Allah (abinda ya so) iri biyu ne. Akwai Irada 
Kasantacciya: Ita ce wacce abin da ya nufa yake afkuwa, 
ko da kuwa wannan abin bai kasance abin soyuwa ne a 
gare Shi ba. Ita wannan dangi ta irada ita ce ake nufi da 
mashi'a, wato abin da Allah ya nufi afkuwarsa tun kafin 
halitta. Kamar yadda Allah Ta'ala ya fada: (In da Allah ya 
so da ba su yaki juna ba, sai dai shi Allah yana aikata abin 
da ya s0). Ya kuma ce: 


ESAS ن‎ « 
(In Allah ya kasance yana nufin ya batar da ku, shi ne 
Ubangijinku.) 


Dangi na biyu, itace Irada Shar'iyya: Ma'anarta abin da 
Allah ya so, ko da kuwa bai yi nufin afkuwarsa ba. 


18 


Kamar fadin Allah Ta'ala da ya yi cewa 


(Allah yana son ya karbi tubanku). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa; lalle su wadannan 
dangogi biyu na Iradar Allah, duk sun rataya ne da 
hikimar Allah: duk abin da Allah ya hukunta a kan bayinsa 
tun farkon hallita, ko kuma ya kallafa wa bayinsa na 
ibadu, duk tare da hikima ce, ko da mun gano hikimar ko 
ba mu gano ba saboda karancin ilimi da ke tare damu, ko 
kuma ya zamana hankalin namu ne bai kai fahimtar haka 
ba. Allah Ta'ala yace: 


KAK ۸ 
Ashe kuwa Allah ba shi ne fiyayyen masu hikima ba? 


Ya kuma ce: 


ومن A‏ كما لتور Kap‏ 


wanene ya fi Allah iya hukunci a wurin mutane da suka 
sakankance (da Allah) 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Allah Ta ala yana 
son waliyyansa, su kuma suna son shi, yace: 


19 


< فل إن كنسر تن اله تیعون بح ) 


Ka ce; in dai kun kasance kuna son Allah, to ku bi ni, 
Allah-zai so ku). 


Ya kuma ce: da sannu Allah zai zo da wasu mutane yana 
son su suma suna son shi. 


Ya kuma ce: 


KRI Le 2 « 


Allah yana son masu hakuri. 


Ya kuma ce: 


AWA AA سرد‎ 


ku yi adalci, lalle Allah na son masu adalci. 


Ya kuma ce: 
€ 
Ki إن أله مب‎ Ap 


Ku kyautata, lalle Allah na son masu kyautatawa. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: lalle Allah Ta’ala ya 
yarda da duk ayyuka da zantuttuka na ibadu da shi Allah 


20 


ya Shar'anta. Yana kuma kin duk abubuwa da ya yi hani 
ga barin su. Yace: 


ra AA 2 Z 5 
IE دن‎ ASES 26 إن لواو ان‎ $ 
MESES 
In kun Kafirta, to lalle Allah ya wadatu ga barin ku, 
kuma (shi Allah) bai yardar ma bayinsa kafirci ba. Kuma 
lalle in kun gode (in kun bauta masa) zai yarde maku shi, 


(ai bautar). Ya kuma ce: 
E das AS ATA e SS 
5-0 


(Amma sai Allah ya ki fitarsu (zuwa yaki), sai ya zaunar 
da su, aka ce masu ku zauna tare da masu zama). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: lalle Allah Ta'ala yana 
tabbatar da yardarsa a kan wadannan da suka yi ban 
gaskiya da Allah, suka kuma yi aiki na gari. Yace: 


225 مر < 


TA A ذلك لمن‎ Wana A ې‎ pee ani CR 
Allah ya yarda da su kuma suma sun yarda da abin da 
Allah ya ba su. Samun haka sai wanda ya ji tsoron Allah. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Allah Ta'ala ya na 
yin fushi da wanda ya cancanci fushinsa a cikin kafirai da 
makamatansu. Yace: 


21 


EAN EN MSN 


Masu mummunan zato ga Allah, Mummunan sakamako 
zai tabbata a kansu, kuma Allah yayi fushsi da su. Ya 


Kuma ce: 
ena MEA مره‎ e 5 das صذرا‎ AMAIA 


alas عذارگ‎ 


Amma wanda ya bude zuciyars: ga kafirci, to fushin 
Allah ya'tabbata a kansa, kuma suna da azaba mai girma. 


Muna kuma ban gaskiya cewa lalle Allah Ta'ala yana da 
fuska wacce ake sifanta ta da daukaka da girma. Allah 
Ta'ala yace: 


« وق وه ریک پو کل رالاخار > 


Fuskan nan ta Ubangijinka mai girma da baiwa ita ce za 
ta wanzu. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Allah Ta'ala yana 
da hannaye biyu masu baiwa, kuma masu girma. Yace: 


CER EA Bea ولد اه‎ 


Hannayensa biyu dai shinfidaddu suke, yana ciyar wa 
yadda ya ga dama. Ya kuma ce. 


22 


e ez A مر‎ IOL 
N يزم‎ RES ًا‎ SNG مروا الله دي‎ A 
k FA tere L eB E مر‎ Pe ns ta; 


Bento eS‏ مسنۀ. سح Kas‏ عم 
re (PL‏ 


Basu san 0۹ Allah, gaskiyar darajarsa WA kasa baki 
dayanta tana cikin damkarsa, zai kuma nade sammai da 
(hannunsa na) dama, tsarki ya tabbata gare shi, kuma ya 
daukaka ga barin abinnan da suke hada shi (da su). 


Muna kuma badagaskiya cewa: lalle Allah Ta'ala yana 
da idanu biyu na gaskiya, don fadinsa da yayi cewa: 


CESA MAN Paap‏ ریت4 
geh?‏ 


Ka kera jirgin ruwa a kan idanunmu, kuma tare da 
wahayimmu, Manzon Allah S.L.A.W.S. kuma yace: 


حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه . 


Shamakinsa haske ne. Da zai bude shi wallahi da hasken 
fuskarsa ya kone duk abin da ganinsa ya tukegare shi daga 
halittarsa. 


Kuma Ahlus-Sunna sun yi ijma'i a kan cewa: Idanun 
Allah biyu ne. Kuma zancen nan na Ma'aikin Allah 


23 


S.L.A.W.S. ya karfafa wannan maganar. Shine fadinsa da 
yayi game da Dujal. Sai yace: (lalle mai ido daya ne, 
Kuma lalle shi Ubangijinnan naku kuwa (wato yana nufin 
Allah) ba mai ido daya bane). Muna kuma badagaskiya 
cewa lalle Allah Ta'ala 


8 سر رس ارس رت ۳ مار مر‎ e 
OSA AN AN it Y y 


(idanu ba sa riskuwar sa, shi ke riske idanu, shine (sarki) 
Mai saukin lamari (kuma) masanin komai. 


Muna kuma ba da gasksiya cewa lalle Muminai za su ga 
Ubangijinsu ranar kiyama. 


PTT FT.‏ میک روز 
AAA‏ 
Wasu fuskoki a wannan rana za su yi kyau, suna masu‏ 
dubi zuwa ga Ubangijinsu.‏ 


Muna Kuma ba da gasiya cewa lalle Allah Ta'ala ba shi 
da abin kamantawa, saboda cikakkun sifofinsa. 


ba ۳ ۴‏ 
2 لس کله شی وهو Tal AN‏ 


“Babu wani abu da yayi kama da Allah, shine mai ji 
(kuma mai gani.” | 


Muna kuma badagaskiya cewa lalle 


24 


SE Sy‏ و 


“Gyangyadi ba ya kama shi, haka nan bacci.” Sabo da 
shi ne rayayye mai tsaye a kan al'amuran bayinsa. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle ba ya zaluntar 
kowa saboda cikakken adalcinsa. Mun kuma yarda cewa 
lalle ba ya rafkana da abin da bayinsa ke aikatawa, saboda 
cikakken kulawarsa da kuma cewa iliminsa na kewaye da 
komai. 

Muna kuma ba da gaskiya cewa: lalle babu wani abu da 
ya ke gagarar sa, cikin sama ne ko kuma aban kasa, sabo 
da cikakken iliminsa da kuma ikonsa. 


IDEA CIAT 


(lalle yanda. lamarinsá yake, in yaso aikata wani abu sai 
kawai yace kasance sai ko ya kasance). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle gajiya bata samun 
sa, haka kuma wahala, saboda cikar karfinsa. (Yana 


cewa): 


és AY ls همان‎ INS ولقد‎ b 


٥٩٢ 53 


25 


(Hakika mun halicci; Sammai da kasa da abubuwan da 
ke tsakaninsu, cikin kwanaki shida. Kuma wata gajiya ba 
ta shafe mu ba). 


Muna kuma ba da gaskiya da duk wasu sunaye ko kuma 
sifofin da Ubangiji ya tabbatar ma kansa, ko kuma 
Manzonsa S.L.A.W.S. ya tabbatar masa. Sai dai kuma 
muna nuna matukar kubutarmu ga barin abubuwan nan 
masu girma biyu da aka yi mana kashedi da barin su. Sune 
na farko, wato kamanta Allah. Shine kamar mutum ya 
tabbatar a cikin zuciyarsa ko ya kuma furta da harshensa 
cewa ita sifar Allah ta yi kama da sifar halitta. 


Na biyu wato shine mutum ya tabbatar a cikin zuciyarsa 
ko kuma ya fada da harshensa cewa, sifar Allah kaza ce, 
ko kaza, ma'ana cewa sifar Allah haka take ko haka. 


Muna kuma ba da gaskiya, kuma mun yarda da kore duk 
sifa da Allah Ta'ala ya kore ta ga barin zatinsa, ko kuma 
wanda Manzonsa S.L.A.W.S.ya kore ta ga barin Allah, 
don kuwa mun yi Imani cewa, kore wadannan sifofi, zai 
tabbattar da sifa cikakka ga Allah. Kuma duk wani abu da 
Allah da Manzonsa suka kyale ba su yi wani bayani a 
kansa ba, mu ma ba za mu ce komai game da shi ba. 


Muna ku ma ganin cewa wajibi ne mu bi wannan tafarki, 
don kuwa Allah Ta'ala dai ya fi mu sanin kansa, sabo da 
haka duk abin da ya tabbatar na sifofi ga kansa ko kuma 
ya kore shi wannan abu tabbatacce ne. Kuma Manzon 
Allah S.L.A.W.S. shi ne ya fi kowa sanin Ubangiji don 


26 


kuwa shi ne yafi kowa gaskiya, kuma ya fi kowa fasaha. 
Duk abin da muke bukata na cikakken ilimi da gaskiya, za 
mu same su cikin littafinnan na Allah, da kuma hadisin 
Annabin nan nasa S.L.A.W.S. 


Duk wani abu da muka ambata a cikin wannan littafi, na 
game da sifofin Ubangiji mai girma da daukaka, ko a 
dunkule, ko kuma dalla-dalla, mun tabbatar da shi ne ko 
kuma mun kore shi, duk wani bayani da muka yi mun 
dogara ne ga Kur'ani da hadisin Manzon Allah 
S.L.A.W.S., kuma muna bin tafarkin shiryayyun 
magabatan nan na mu ne. 


Kuma muna gani cewa, wajibi ne mu fassara nassin nan 
na Kurani da hadisan nan na Manzon Allah S.L.A.W.S. a 
kan zahirin su. Muna fassara shi a kan hakikanin 
ma'anarsa yadda ya dace da Ubangiji mai girma da 
daukaka. 


Kuma bamu yarda da fassarar nan ta mabarnata, 
wadannan da ke fassara Kur'ani da hadisi ba ta yadda 
Ma'aikin Allah ya fassara su ba. 


Ba mu kuma yarda da hanyannan, ta masu tozartar da 
sifofin Allah ba wadannan da ke tozartar da ma'anonin 
kalmomin Kur'ani ba ta yadda Allah da Manzonsa suka 
nuna ba. Muna kuma nuna kubutarmu daga tafarkin 
fassarar nan ta masu ketaran iyaka, sune wadanda ke 
kamanta Ubangiji da bayinsa, da masu kamanta yadda 
yake. 


27 


Mun kuma sakankance cewa 13116 abin nan da ya zo 
cikin Kur'ani ko hadisin Manzon Allah S.L.A.W.S shine 
gaskiya. Kuma ba'a samun wani sabani tsakanin su a 
fuskar fassara. Allah mai girma da daukaka yace: 


o” Mor. ef‏ كريخ æ os L ar o s”‏ ص 
EA «‏ ان ول کان ین ند BA A E‏ 
> 
(Shin ba za su yi la'akari da Kur'ani ba, ai in da ya fito‏ 
gun wanin Allah ne, da an samu sabani da dama a cikin‏ 
sa).‏ 


Lalle samun tangarda a cikin zancen mutun, babu shakka 
yana tabbatar da karyar wannan zance, Kuma wannan sam 
ba mai yiwuwa ba ne a same shi a cikin littafin Allah, ko 
kuma a cikin zancen nan na Ma'aikin nan nasa S.L.A.W.S. 


Duk wanda ya yi da'awar cewa, za'aiya samun tangarda 
tsakanin ayoyin Kur'ani, ko kuma cikin hadisin nan na 
Manzon Allah S.L.A.W.S. to, ko shakka babu cewa 
zuciyarsa ta ratse, sai ya hanzarta tuba zuwa ga Allah 
maza ya dawo daga wannan bata nasa. 


Kuma babu wanda zai zaci cewa da akwai sabawa juna 
cikin ayoyin Kur'ani ko kuma cikin hadisan Manzon 
Allah, S.L.A.W.S. sai mai karancin ilimi ko kuma mai 
raunin fahimta, ko kuma shine ya kasa maida hankali sosai 
cikin zurfin tunani da littafin Allah. Babu abinda ya 
kamace shi sai kawai ya zare dantse ya nemi ilimi don ya 
fahimci gaskiya, in ko bai samu fahimta ba, to sai ya koma 


28 


ga masaninsa ya fawwala masa lamari don yayi masa 
bayani ya sa ya dena wannan mummunan zato, sai ya fadi 
irin kalmarnan da masu zurfin hankali su ke fadi. Sai ya 
ce: 


GA > 


Mun ba da gaskiya da shi, duka daga gun سي ېي‎ 
yake. 


Ya iya ganewa cewa, lalle littafin nan na Allah da 
hadisan nan na Manzonsa S.L.A.W.S. babu sabani a cikin 
su. 


FASALI NA FARKO 


Muna ba da gaskiya da mala'ikun Allah Ta'ala; kuma 
mun yarda cewa lalle su: bayi ne ababan girmamawa, ba 
su gabatarsa cikin zance (basu fadin abin da Allah bai sa 
su ba). Kuma da umarninsa suke aiki. 


Allah ne ya halicce su, don su bauta masa, su kuma bi 
horonsa. 


ey‏ تیروت ل سیون ال ولرک 
dat‏ 


29 


“Ba sa girman kai ga barin bautarsa. Kuma basa 
gajiyawa. Suna tasbihi dare da rana ba sa gajiya.” 


Allah ne ya tsare su ga barin ganin idon mutane, Allah 
ya kan bayyanar da su fili ga wasu a cikin bayinsa. Hakika 
Manzon Allah S.L.A.W.S. ya ga malai'ka Jibrilu akan 
surarsa ta asali da Allah ya halicce shi akai, sai ga shi nan 
ya cike duk sararin sama. Kamar kuma yanda ya taba 
bayyana ga Nana Maryama (Uwar Annabi Isa) cikin 
kamanni na mutum, har ta yi zance da shi, shi maya yi 
zance da ita. Ya kuma taba zuwa gun Manzon Allah 
S.L.A.W.S da surar mutum a yayin da shi Manzon Allah 
S.L.A.W.S. ke zaune tsakanin sahabbansa, kuma babu 
wanda ya gane shi tsakanin su (sai shi Manzon Allah 
kawai). Ya zo ba shi da wata alama ta matafiyi, da farar 
tufa, kuma da bakin gashi. Sai ya zauna kusa da Manzon 
Allah S.L.A.W.S. ya jinginar da gwiwarsa biyu ga 
gwiwowin Manzon Allah S.L.A.W.S. biyu, sai kuma ya 
dora tafukansa biyu abisa kan cinyoyinsa biyu, sannan ya 
yi zance da Manzon Allah S.L.A.W.S. Bayan ya bar gurin 
sai Manzon Allah S.L.A.W.S. ya ba wa sahabbansa labari 
cewa Jibrilu ne. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Mala'iku suna da 
ayyuka da aka wakilta su da su. 


30 


Akwai mala'ika Jibrilu, shine wanda ke dauke da nauyin 
saukar da wahayi daga gun Ubangiji zuwa ga wanda ya so 
ya ba shi manzanci. 


Mika'ila ma na cikin su, shine aka wakilta masa nauyin 
kulawa da sha'anin hadari da tsiro. 


Israfilu ma daya ne a cikinsu, shine wanda aka dora 
masa nauyin hura kaho yayin da za'ayi tashin duniya, da 
kuma lokacin da za'a rayar da halitta. 


Malai'kan mutuwa shi ma daya ne a cikinsu. Shi ne 
wanda aka wakilta masa nauyin amsar rai a lokacin 
mutuwa. 


Akwai kuma ma'laika da a ka kallafa masa nauyin 
kulawa da sha*anin duwarwatsi. 


Akwai kuma mala'ika, mai tsaron wuta. Shine Malik 
akwai kuma mala'ikun da ke kulawa da jinjiri a cikin 
mahaifa. 

Akwai wasu kuma da aka kallafa masu kulawa da 


sha'anin dan Adam, kuma sune masu rubuta ayyukan bayi, 
duk dan Adam na da mala'iku biyu. Allah Ta'ala yace: 


SAN الما يه بیط من فول‎ ap KEN KN 


ده 


“Zamanin da Mala'iku guda biyu masu karbar aiki suke 
kansa suna zaune a dama da hagu. Ba ya fadar wata 
magana face mai tsaro yana nan tare da shi). 


Wasun kuma an dora masu nauyin tambayar mamaci 
bayani game da Ubangijinsa, da addinisa, da annabinsa. A 
nan ne Allah ya ce: 


ata Ma JA لل < امن‎ EZ < 
«E KET بر فمل‎ AGA art 


(Allah ya na tabbatar da wadannan da suka badagaskiya 
(zai tabbatar da su) a kan datacciyar zance a cikin 
rayuwarsu ta duniya, da kuma ta lahira, kuma sai Allah ya 
batar da azalumai, kuma Allah yana aikata abin da yaso). 


Akwai kuma wasu mala'ikun da aka kallafa masu nauyin 
kulawa da sha'anin “yan aljanna. Allah Ta” ala yace: 


Gás ror A پ 9 سکع ملک‎ E تلد عم تن‎ KAI, > 
HUI 


(Zasu rika shiga a gunsu ta kowace kofa (suna fadin) 
aminci ya tabbata a gare ku, sabo da hakuri da kuka yi, 
madalla da wannan gida mai karko). 


Hakika Manzon Allah S.L.A.W.S. ya ba da labari cewa 
lalle akwai wani daki a cikin sama mai suna Baitul ma’ 


32 


amur da mala'iku dubu saba'in kan shiga a cikin sa 
kowace rana. In kuma sun fice, ba su kara dawowa. 


FASALI NA BIYU 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Allah Ta'ala ya 
saukar da wasu littattafai ga Manzanninsa, don su zama 
hujja ne ga talikai. Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle 
Allah Ta'ala ya saukar da littattaffai tare da kowane 
Manzo. Dalili kuwa shine fadinsa da yayi cewa: 


haa); AS, 1 AR” Haa ds, zi dl, سَلتا سلتا‎ cree AY 
| 4i r اش‎ sa 
Hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyannu. 


Muka kuma saukar da littafi da ma'auni (na shari'a) tare 
da su. don mutane su tsayar da adalci). 


Mun san daga cikin wadannan littattafai: 


(a) Attaura, shi ne littafin nan da Allah Ta'ala ya saukar 
wa Annabi Musa, A.S. shine mafi girman littafin Bani 
Isra'ila. Allah Ta'ala yace: 


e Sa آسکموا‎ SA با‎ KE دا هکی‎ < 
AS all کلب‎ ٠ rah EK INI, Is 
شهداء»‎ 

33 


Akwai shiriya da haske a cikin sa, da shi ne Annabawa 
(na) Bani Isra'ila wadanda suka mika wiya suke yin 
hukunci ga, wadannan da suka bi yahudanci, da 
malamansu da fakihansu, saboda an kiyayar da su littafin 
(kar su sake shi), kuma sun kasance shaidu a kansa (cewa 
gaskiya ne). 


(b) Injila: shine littafin nan da aka saukar wa Annabi Isa, 
A.S. Shi kuwa (Injilan) ya zo ne don ya gaskata attaura 
kuma ya cika ta. Allah Ta'ala yace. 


ore rt ۸7 g مر‎ Ar سار وو‎ ۴۶ Asen e sp 


SAR BN Gi و نوی سک لما بين يديه‎ Alle y 


"nr. wa دي"‎ P 2 p 


Hina ye کر‎ AA 


Kuma muka ba shi injila, da akwai Shriya a cikinsa da 
haske, kuma mai gaskata abin da ke gaba gare shi ne daga 
Attaura kuma shiriya ce kuma gargadi ne ga masu kiyaye 
sabon Allah). Allah Ta,ala kuma yace: 


O TN 


Kuma don na halatta maku sashi (a cikin) abin da aka 
haramta maku). 

(C) Zabura: itace littafin da Allah Ta'ala ya ba wa 
Annabi Dauda A.S 


34 


(D) Takardun Annabi Ibrahima da Annabi Musa, 
amincin Allah ya tabbata, a gare su (su biyu). 


(E) Alkur'ani mai girma, shi ne littafin da Allah Ta'ala 
ya saukar da shi ga Annabinsa Muhammad cikamakin 
Annabawa. Allah yace. 


ُد ی SIA Bg BA‏ وآلفرتان4 


Shiriya ne ga mutane, kuma bayani ne (da ya fito) cikin 
shiriya, kuma yana rarrabe (tsakanin gaskiya da karya) 
(wato shi Kurani) 


Ya kasance “mai gaskata abin da ke gaba gareshi, na 
littafi kuma mai shaida a kansa”. Kuma shine littafin da 
Allah, ya kiyaye shi ga barin wargin masu wargi, da 
rudanin nan na wadanda suka karkata. Allah yace: 


AA IIA) 


(Mune muka saukar da Al Kur'ani, kuma mune zamu 
kikaye shi). 


Don haka shi Kur'ani, zai tabbata hujja ne a kan dukkan 
mutane har izuwa ranar kiyama. Duk sauran littattafai da 
suka gabata an iyakance su ne da lokaci na musamman, 
amfanin su ya kan tuke da zaran an saukar da wani littafin. 
Kur'ani ya yi bayani matuka game da abubuwa da suke 
cikin wadannan littattafai na game da jirkita su. Sabo da 


35 


haka ba'a lamunce masu rashin jirkita ba. Lalle kuwa an 
samu yawan jirkita da juya kalmoni daga mahallinsu. 
Kamar yadda aka samu kurakurai da tawaya da dama a 
cikinsu. 


Allah Ta'ala yace: 


NA 


“Wasu a cikin wadanan da suka bi yahudanci, suna 
Musanya zance ga barin asalinsa. Ya kuma ce: 


0 027 es. n 3 
رون له یم‎ NS یا‎ ES بي‎ lo 
(E 
(Azaba ta tabbata ga wadannan da ke rubuta littafi da 
hunnunsu, sa'annan sai su ce wannan daga Allah (ya ke) 
don su musanya shi da dan kudi kadan, kaitonsu daga 


abinnan da suka rubuta, (da hannunsu): kuma kaitonsu 
daga abinda suke tsuwaurwuta). 


Ya kuma ce: 


a "et 


o ss / م م‎ SM ni Z or فم‎ 
KAA SA sdn مرتی ورا‎ an NA 
45m ر شور رم ۵۸2 م‎ 
» كثيرا‎ In yai فراطیش‎ 


36 


“Ka ce wanene ya saukar da littafin nan da Musa ya zo 
da shi, wanda ya kasance haskene da shiriya ga mutane? 
Sai kuka maida shi takarda, kuna bayyanar da sashi, kuna 
kuma boye mafi yawa). Allah kuma yace: 


159 نه al is MAA‏ 
وما هو مرت الكت یرکف نرق ود له 
AMAS‏ وغ 2 ES‏ 
الكتب Sc Ia 4 AG KA‏ ين دون 
Kit‏ 


(Lalle wallahi da wasu jama'a cikin su (Bani Isra'ila) da 
sukan musanya maganar Allah da harshensu, don kuyi 
tsammanin sa cewa daga littafin yake, shi kuwa ba daga 
littafin yake ba, suna kuma fadi cewa daga Allah yake, 
(alhali kuwa) ba daga Allah yake ba, suna yi wa Allah 
karya a kan sun sani (cewa Karya su ke). Bai kamata ga 
mutum ba (wanda) Allah ya ba shi littafi, da hukumci da 
annabci, sa'annan kuma yace wa mutane, ku zamo bayi na 
koma bayan Allah.) Kuma yace: 


AO 
ja نتم وت‎ Gi 


37 


Ya ku mazowa littafi, hakika Manzonmu ya 20 maku, 
yana yi maku bayanin mafi yawaicin abin da kuka kasance 
kuna boyewa daga littafi (Attaura da Injila). Har zuwa 
inda Allah Ta'ala ke fadi cewa: 


y‏ بت ٤الرا‏ ن له هو Yo‏ ي اښ ميه 


(Hakika, wadannan da suka ce Isa dan Maryama shine 
Allah sun Kafirta. 


FASALI NA UKU 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle Allah Ta'ala ya 
aiko da manzanni zuwa ga halittarsa, Yace: 


PN للا عل آلو حجة بعد‎ SI KANU TENA PA 


LE‏ اس 


St 0 


Manzanni Masu ba da bushara; kuma masu tsoratarwa; 
domin kada mutane su samu wata hujja kan Allah (wato 
kada su samu wani abin fadi game da Allah) bayan 
(zuwan) wadannan manzanni, Allah ya kasance (sarki ne) 
buwayayye kuma gwani. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: na farkonsu shi ne 
Annabi Nuhu Na karshen su shi ne Muhammad tsira da 


38 


amincin Allah su tabbata a gare shi tare, da. sauran 
Annabawa baki daya. Allah Ta'ala yace: 


Wat یک کا زا ال‎ CA 


(Mu mun yi wahayi zuwa gareka kamar yadda muka yi 
wahayi zuwa ga Nuhu, da annabawa da suka zo bayansa). 
Ya kuma ce: 

E‏ ع 1 eta‏ د 
al, ASE‏ وکن رسول LON ES‏ 

(Muhammad ba uban daya ba ne daga mazajenku, shi 

dai Manzo ne na Allah, kuma cikamakin Annabawa). 


Kuma lalle fiyayyensu shi ne Muhammad sa'annan 
Ibrahima, sa'annan Musa, sa'annan Nuhu, Sa'annan Isa 
dan maryama, kuma wadannan sune abin nufi cikin 
Kurani, inda Allah Ta'ala ke fadi cewa: 


اح 107% ALZ A‏ م r‏ ۀ sper fne‏ ےم س 
« ولد اخدناین an‏ ومناک وين وچ CRAD‏ وموم سی 
أن مر و منم MN‏ 
(Ka tuna) yayin da muka riki Al-kawari daga Annabawa,‏ 
kuma daga gunka (wato Annabi Muhammadu) daga kuma‏ 
Nuhu, da Ibrahima, da Musa, da Isa dan Maryama, mun‏ 
riki Alkawari mai kauri daga gare su.‏ 


39 


Mun kuma kudurta cewa lalle shari'o'innan na Manzon 
Allah, S.L.A.W.S. tafi duk sauran shari'oi'in wadannan 
manzanni, don fadin Allah Ta'ala da yayi cewa: 


ás Ce sah س لک تن الین ما وص پو وا و‎ > 
KTA ولا‎ es Ara ES 
(Allah) ya shar'anta maku game da addini, abin nan da 
ya hori Nuhu da shi, da kuma abinnan da muka yi maka 


wahayin sa, da kuma wannan da muka hori Ibrahima, da 
Musa da Isa, cewa ku tsayar da addini kada ku rarrabu. 


Muna kuma badagaskiya cewa: lalle dukan manzanni, 
mutane ne abin halitta, ba su da wata sifa da ta kebantu ga 
Allah. Allah Ta'ala yace game da sha'anin Nuhu wanda 
yake shine farkon manzanni: 


انول نکم ودی خر لآ لب وا أو إن مڭ 
Ba nace maku taskar Allah na gu na, Kuma ban san‏ 
gaibu ba, kuma ba ni ce muku ni Mala'ika ne)‏ 


Kuma Allah Ta'ala ya hori Annabinsa wanda shine ya 
zama karshensu, da ya ce: 


40 


A‏ ون دء یی سه 


(Ka ce: Bana mallaka ma kai na wani amfani, ko kuma 
cuta face abin da Allah ya so. Kuma ya ce: 


BI‏ ھم 


ERE,‏ ل املك نکر ضرا ولا رکها O‏ اي آن جرف من له أحد ون 


آجدمن من دوندء Ke.‏ 


(Ka ce: Ni ba na mallaka muku wata cuta ko ۵ 
shiriya. Ka ce ni babu wanda zai iya tsare ni (ga barin 
azabar Allah) kuma ba ni da wata mafaka koma bayan 
Allah). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa lalle su wadannan 
manzanni suna cikin bayin Allah da Allah ya karrama su 
da manzanci, ya Kuma sifanta su da siffar bauta wacce 
take ita ce mafi girmar siffa a gun Allah. 


Kat BnR لب‎ 2 


(Lalle wadannan da suka kafirce ma Allah da kuma 
manzanninsa, kuma suna neman raba tsakanin Allah da 
manzanninsa, kuma suna fadin (cewa) mun ba da gaskiya 
da sashi (wato na manzannin), mun kuma kafirce ma 
sashi. Suna so su riki wani tafarki tsakanin wannan. 
Wadannan sune kafirai na gaske, mu kuma mun yi tattalin 
walakantacciyar azaba ga kafirai). 


41 


Muna kuma ba da gaskiya cewa 12116 babu wani Annabi 
bayan Muhammadu S.L.A.W.S. Kuma duk wanda ya yi 
da'awar Annabci (ya kira kansa annabi) ko kuma ya 
gaskata wanda yayi da'awar annabci, lalle ya kafirta. Don 
kuwa ya karyata Allah da Manzonsa, da kuma duk 
al?ummar musulmai. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa: lalle Annabi 
S.L.A.W.S. yana da hatifofi (Khulafa'u al'rashidun) sune 
suka maye masa cikin kulawa da Sha'anin al'ummarsa, ta 
fuskar bada ilimi, da kira zuwa ga addini, da kumata 
fuskar jibintar lamarinsu. Kuma lalle fiyayyensu shi ne 
Sayyadi Abubakar, shi ne kuma ya fi cancanta da hilafa. 
Na biyunsu ne Sayyadi Umaru dan Khattab, sa'annan 
Uthman dan Affan, sa'annan Sayyadi Ali dan Abi dalib, 
yardar Allah ta tabbata gare su baki daya. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa, ita wannan al'umma ta 
Manzon Allah, itace fiyayyar al’ umma. kuma ta fi kowace 
al "umma alfarma a wurin Allah. Dalili kuwa shine fadin 
Allah madaukakin sarki da yayi cewa: 


$ ES MN تا ده‎ JA LA و کو‎ 


(Kun kasance kune fiyayyun al'umma da aka fitar ga 
mutane. Kuna horo da yin nagarta (aikin kirki) kuna kuma 


42 


hani ga barin (aikata) mugun aiki, kuma kuna ba da 
gaskiya da Allah. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa fiyayyun wannan / 


al'umma ta Manzon Allah S.LA.W.S. sune sahabbai, 
sa'annan mabiyansu, da kuma mabiyan wadannan. 


Kamar kuma yanda muke ba da gaskiya cewa har a 6 
duniya ba za'a rabu da samun wasu jama'a a cikin wannan 
له‎ umma, da za su tsaya a kan gaskiya, kuma sune masu 
samun nasara, suna tsaye kan haka ne har Allah ya huku 
nta lamarinsa. 


Mun kuma yarda cewa lalle duk wata tarzoma, ko kuma 
fitina da ta gudana tsakanin sahabban Manzon Allah 
yardar Allah ta tabbata a gare su, hakika ta auku ne bisa 
fahimtar kowane daya daga cikinsu, da kuma kokarinsa a 
cikin bincike. Wanda Allah ya sa ya dace tsakaninsu, babu 
shakka yana da lada biyu wanda kuma bai dace ba to yana 
da lada daya, kuma an gafarta masa kuskurensa. Allah 
yace: 


> ول‎ yon نت‎ A 


(Wadanda suka ciyar (da dukiyarsu) gabannin bude 
(Makka) suka kuma yi yaki, ba za su zama daya ba (da 
wadando basu yi haka). Wadannan sun fi girma da daraja 
da wadannan da suka ciyar. bayan bude (Makka), suka 


43 


kuma yi yaki, amma kuma kowanne a cikin su, Allah ya yi 
masa alkawarin Aljanna.) Ya kuma ce: 


GAN GA D pa ولیک جر من‎ « 
SE Esa ai WAT SEN GA 


وف 5 4 


Wadannan kuma da suka zo bayansu, suna fadi, ya 
Ubangijimmu! Ka gafarta mana (kuma ka gafarta) ma yan 
uwanmu, wadannan da suka gabace mu da imani, Kuma 
kar ka sanya wani kunci a cikin zukatammu ga wadannan 
da suka yi imani, Ya Ubangijimu lalle kai ne mai gafara 
(kuma) mai jinkai. 


FASALI NA HUDU 


Muna kuma badagaskiya da ranar karshe, shine ‘wato 
ranar kiyama, ranan nan da ba za'a kara samun wata rana a 
bayanta ba. Ita ce ranar da za'a raya mutane don su wanzu 
har abada, imma cikin gidan ni'ima, ko kuma cikin gidan 
azaba mai tsanani. Sabili da haka mun yi imani da rayuwa 
bayan mutuwa, da Allah Ta'ala zai yi wa mamata, a yayin 
da Israfilu zai busa kaho busa na biyu. Allah ya ce: 


44 


yA e SI e > ی‎ 
AN و و و || من شام‎ 
doy io AG ذاهم‎ Has 


(sai aka busa kaho, sai E مو‎ md 
(bakwai) da na kasa su mace, Sa'annan kuma aka busa na 
biyu sai ga su nan tsaye suna duban abinda za a aika ta 
dasu). Sai mutane su tashi daga kabari zuwa ga Ubangiji, 
ba su da kaciya, babu wanda ke sanye da takalmi, 
ballantana riga ko wando, ga su nan tsirara haihuwar 
uwarsu, ko kaciya ba su da ita). 


KAM اا‎ ja Fa Y 


(Kamar yanda muka samar da su a farko, haka za mu 
kuma mayar da su, alkawari ne a kammu mun kasance mu 
masu aikatawa ne). Muna kuma imani da littattafai na 
ayyukan mutane, da za'a basu a hannun damarsu ko kuma 
hannun hagunsu. Allah Ta'ala yace: 


ذم من رت کب یی * LA Sab‏ ج سا Sn bana‏ ال ajal‏ 


” o2 
+ 


م رورا وما من أو AMES ey‏ فسوف غو ts [aa Ls AL‏ 


Amma ka ga wanda aka ba shi littafinsa a hannun 
damansa, da sannu za ayi masa hisabi mai sauki, kuma zai 


45 


koma gun iyalinsa yana mai farin ciki. Amma kaga wanda 
za'a ba shi littafinsa a hannun hagunsa, da sannu zai yi 
kiran halaka, kuma zai shiga (wutan sa'ira). Allah kuma 
ya ce: 


KISA es‏ یله مش 
ات نیک KLIK‏ 


(kowane mutum za mu lizimta masa takarda (aikinsa) a 
wuyansa, kuma za mu fitar masa da littafi abude (za mu 
kuma ce masa) ka karanta littafinka, yau kai da kanka ka 
isa ka yi ma kanka hisabi). 


Muna kuma badagaskiya da ma'auni da za'a ajiye shi 
ranar kiyama, ba'a zaluntar wata rai ko kadan. 


MA موه‎ e » 


-a > 9 PF,‏ . حر e, P‏ - مر 95 A LAA‏ رو 
> فمن يعمل ss‏ ومن يعمل Aa pad ara‏ 


(Wanda ya aikata aiki na alheri, kwatancin kwayar 
komayya zai gani, kuma wanda ya aikata mugun aiki 
kwatancin kwayar komayya zai gani) Allah, ta'ala kuma 
yace: 


E e,‏ موز رت شم Lar‏ ما tp‏ ل و adi‏ زین 
یج E E‏ 


46 


(Wanda ma'auninsa ya yi nauyi, wadannan sune 
wadanda suka rabauta, wanda kuma ma'auninsa ya yi 
rauni wadannan sune wadanda suka yi wa kansu hasara, . 
cikin jahannama za su dawwama.Wuta zata rika kunar 
fuskarsu (za ka same su) suna masu dame fuska a cikin 
wannan wuta. 


Ya kumace: 


Poh 12 apa GAN wa سم وو‎ IL مرح ی‎ re ” 
AS SUENA E A As 
A, DR مره‎ 

وهم لا د 4 


(Wanda yazo (lahira) da aiki (daya) mai kyau zai samu 
irinsa goma, kuma wanda ya zo da mummuman aiki, ba 
za'a saka masa ba face da kwatamkwacinsa, kuma ba za'a 
zalunce su ba). 


Muna kuma ba da gaskiya da babban ceton nan da Allah 
ya kebance shi ga Manzon Allah S.L.A.W.S. Zai yi 
wannan ceton ne da yardar Allah, kuma da izininsa, a 
yayin da duk mutane za su kasance a cikin bacin rai da 
bakin ciki, suna kuma cikin halin kaka nikayi. Sai duk 
mutane su tashi zuwa ga Annabi Adama. Sannan kuma su 
je gun Annabi Nuhu sannan gun Annabi Ibrahima, 
sa'annan kuma sai gun Annabi Musa sa'annan Annabi Isa, 
a karshe sai suje gun Manzon Allah S.L.A.W.S. Duk dai 
wai suna neman su cece su ne gun Allah daga azabar nan 
ta wannan fili. 


4 


Muna kuma ba da gaskiya da ceton da Allah zai bai wa 
Manzonsa Muhammad S.L.A.W.S shi da wasu jama'a ta 
Annabawa, da wasu jama'a ta muminai, da wasu 
mala'ikun Allah. Za su ceci wasu mu'minai da za'a saka 
su a wuta. 


Kuma 12116 Allah Ta'ala zai fidda wasu jama'an 
muminai daga wuta bada wani ceto ba, wato dai jinkai ne 
kawai daga gunsa da kuma falalarsa. 


Muna ba da gaskiya da tabkin nan na Manzon Allah 
S.LW.S. Ruwan wannan tabki ya fi nono fari kuma ya fi 
zuma dadi, kuma kanshinsa wa ne miski. Tsawon wannan 
tabki ya kai nisan tafiyar wata daya, haka kuma fadinsa. 
Yawan modarsa kuma wa ne taurarun sama, ga kyau ga 
yawa. Mu'minai Al'Ummar Manzon Allah za su sha 
ruwan wannan tabki, kuma duk wanda ya sha wannan 
ruwa, shi da kishin ruwa dai sun rabu ke nan. 


Mun kuma yi imani da siradi da ke shimfide a kan wutar 
jahannama, wanda a kansa ne kowa zai ketare. Kowane 
daya kuma zai ketare ne gwargwadon karfin aikinsa da 
kuma imaninsa. 


Farkon wanda zai fara ketara, za'a gan shi ne kamar 
walkiya, wani kuma zai ketare ne kamar iska, wani kuwa 
ka rantse da Allah cewa tsuntsune, wani kuma kamar 
gudun ingarman doki. Manzon Allah S.L.A.W.S. yana 
tsaye a kan siradi, yana cewa (Allah ka kiyaye Allah ka 
kiyaye). Ana nan ana cikin ketara, har ketarewar ta kai ga 


48 


wadanda ayyukansu na kirki ba sa iya keterar da su siradi 

a tsaye,sai su koma a rarrafe. A can gefe daya kuma na 

siradi za ka tadda wasu kugiyoyi a rataye, suna kame duk 

wanda aka umurce su da kamewa. Akwai wanda za'a 
kekkece shi ya tsira da kyar, akwai kuma wanda zai abka 

cikin wuta. 


Muna kuma imani da duk abin da ya zo cikin Al- 
Kur'ani, da hadisin Manzon Allah S.L.A.W.S. dangane da 
labaran wannan rana (wato kiyama) wato tashin 
hankalinta. Allah daiya yi mana tsari. 


Muna kuma ba da gaskiya da Aljanna da kuma wuta, 
mun yi imani cewa ita Aljanna gida ce ta ni'ima da Allah 
Ta'ala ya yi tattalinta ga bayinsa muminai masu tsoronsa. 
A cikin Aljannan, akwai abinda ido bai taba gani ba, 
kuma kunne bai taba ji ba, kuma bai taba darsuwa a 
zuciyar wani dan Adam ba. Allah sarkin yace: 


رع Apan AS AA et g2 sK Am o. glor‏ مر 
AAA ES y‏ 


(Babu wata rai da ta san abinda aka boye masu na 
abubuwa masu sanyaya idanu, wannan, sakamako ne na a 
binda suka kasance suna aikatawa). 


Wuta kuma gida ce ta azaba, da Allah Ta'ala ya yi 
tattalinta ga kafirai, da suka zalunci kawunansu. Akwai 
mummunar azaba da bata taba sauka a cikin hankali ba ko 
da rana daya: Allah mai girma da daukaka ya ce: 


49 


وإ تن ET rd‏ میم as‏ مسا با یا 
yak‏ موی AM EA‏ میا 


Mu, Mun yi ma azzalumai tattalin wuta shingen wannan 
wuta ta kewaye su. In suka nemi agaji (wato neman a 
shayar da su)sai a agajesu da wani ruwa kamar surkani 
(ruwan kurji) yana gasa fuska. Tir da wannan abin sha, 
kuma ta yi muni ta zama mahuta.) 


Kuma a halin yanzu aljanna da wuta, suna nan kuma ba 
za su kare ba har abada. Allah yace: 


رس ره o‏ مور 


ومن ؤم ب Sa Aa‏ جت ری من WE‏ آلا YA‏ خا 
ESA TAO‏ 


(Wanda yayi bangaskiya ga Allah, ya kuma aikata aiki 
na gari (Allah zai) saka shi Al'janna koramai na gudu 
karkashinta, zasu dawwama cikin har a’ bada. Hakikan 
Allah ya kyautata masa arziki). Ya kuma ce: 
لا جدود ولبًا‎ iT فبا‎ KANG Dj < وعد هم سو‎ us Z1 5 > 


Port SS ro رر مي 4 وار‎ AA ا‎ 


CC o زیرهم‎ et تيل لیام‎ Y, 
EN 


50 


Lalle Allah ya la'anci kafirai, ya kuma yi masu tattalin 
wutan sa'ira. Za su dawwama a cikinta har abada, ba za su 
samu wani majibinci ba, ko kuma wani mataimaki. Ranar 
da za'a rika juya fuskokinsu cikin wuta, sai su rika fadi 
(cewa) da dai mun sani da mun bi Allah mun kuma bi 
Manzo). 


Kuma duk wanda Kur'ani da hadisi su ka yi masa sheda 
da shiga Aljana, muna yi masa sheda, ko da kuwa siffarsa 
kawai aka ambata, ko kuma an ambace shi ne da ainihinsa. 


Ma'anar sheda da ainihi, shine sheda da Manzon Allah 
S.L.A.W.S ya yi wa Sayyadi Abubakar da Umar da 
Uthmanu da kuma Sayyadi Ali da makamantasu, cewa su 
“yan aljanna ne. 


Ma'nar yi wa mutum sheda da suffantawa kuma, shi ne 
sheda da za'ayi wa duk kafiri, ko wani babban mushriki, 
ko kuma manafuki. 


Muna kuma imani da afkuwar fitinar kabari, shi ne wato 
tambaya da za'a yi wa mamaci a cikin kabarinsa. Za'a yi 
masa tambaya game da ubangijinsa, da addininsa, da kuma 
manzonsa. Allah mai girma da daukaka yace: 


Sad ءامنوا بالقول ای في‎ LES 
ES 


51 


(Allah zai tabbatar da wadanan da suka yi imani kan 
tabatacen zance), (itace kalman nan ta la'ilaha illallahu), a 
cikin rayuwarsu ta duniya, da ta lahira). Mumini zai samu 
ikon ba da jawabi, sai ya ce: Allah ne ubangijina, 
musulunci ne addini na, Muhammadu ne Annabi na. 


Amma kafiri, zai ce: ban sani ba, na dai ji mutane na 
fadin wani zance sai ni ma na fada. 


Muna kuma ba da gaskiya cewa mumini yana tare da 
ni'ima a cikin Kabarinsa. Allah Ta'ala yace: 


AA علا آل‎ A LL, Iaat E As AN زين‎ e 
Ez e. pe Ad 


(Wadannan da mala'iku ke amsar rayukansu, suna 
mutanen kirki, (mala'iku za su ce masu) aminci ya tabbata 
a gare ku, ku shiga Al'janna don abin da kuka kasance 
kuna aikata wa). 


Muna kuma ba da gaskiya cewa akwai azabar kabari ga 
wadanda suke azzalumai kuma kafirai. Allah Ta'ala yace: 


Kn سلوا‎ KAI SN ف عات‎ Spb yas o) 
$: aii ألْهُون يما‎ a A NA A 
22101111037 


(Da dai za ka ga yayin da azzaluman nan ke cikin 
magagin mutawa, malaiku kuma na shimfida hannuwansu 
(suna fadin) ku fidda rayukanku (da kanku) yau zaa saka 
maku da walakantacciyar azaba, saboda abin da kuke fadi 
game da Allah da ba na gaskiya ba, kuma kun kasance 
kuna girman kai ga barin ayoyinsa.) 


Hadisai mashahurai da dama sun zo a kan wannan zance, 
wajibi ne mumini yayi imani da kuk abinda Kur'ani da 
Hadisi suka zo da shi na game da wadannan boyayyun 
lamura, (wato gaibu). Kuma kada ya ki yarda da abin da 
zai auku na gaibu a cikin kabari wai don bai dace da 
abinda yake gani na yau da kullun ba. Ka sani cewa ba'a 
kamanta lamuran duniya da na lahira, don kuwa da akwai 
banbanci mai girman gaske tsakanin su, Allah dai ya 
taimaka. 


FASALI NA BIYAR 


Muna kuma ba da gaskiya da kaddara, alherinta da na 
sharrinta. Wato ita kaddara ita ce abin da Allah Ta'ala ya 
kaddara akan halitta, dan gane da yadda ya gabata a cikin 
iliminsa, da kuma ya tabbata a cikin hikimarsa. 


Ita kaddara tana da matakai guda hudu. 


53 


NA FARKO 


Shi ne sani; muna ba da gaskiya cewa lalle shi Allah 
Ta'ala masanin komai ne: ya san duk abin da ya kasance 
da wanda zai kasance, da kuma yanda zai kassance, duk 
wadannan suna cikin iliminsa na fil azal. Bubu wani abu 
da Allah ya jahilce shi, kuma Allah ba ya mantuwa: 


MATAKI NA BIYU: Mun yi imani cewa lalle Allah 
Ta'ala ya rubuta a cikin: (LAUHUL MAHFUZ) ya rubuta 
duk wani abu da zai kasance, har zuwa ranar kiyama. 
Allah Ta'ala yace: | 


YES BY LA نلم اک لله لم ما فى‎ y 
4» e GI q مر حم‎ 


ذلك على الله سير 


(Ashe ba ka saniba, cewa: lalle Allah ya na sane da abin 
da ke cikin sama da kasa, lalle wannan yana cikin littafi, 
lalle wannan mai sauki ne a gun Allah). 


MATAKI NA UKU: Nufi, wato muna ba da gaskiya 
cewa lalle. shi Allah Ta'ala da nufinsa ne duk abubuwa da 
ke cikin sammai da kassai ke kasancewa. Babu wani abu 
da zai auku sai da nufinsa, abinda ya nufi afkuwarsa sai ya 
afku, in kuma bai nufa ba ba zai afku ba. 


MATAKI NA HUDU: Halitta wato muna ba da gaskiya 
cewa lalle Allah Ta'ala 


54 


EE AN.‏ اد امود 
CA‏ 


(shine ya halicci komai, kuma shine wakili a'kan komai. 
Duk taskan sammai da na kasa na sa ne). 


Wadannan mata kai guda hudu da muka ambata, sun 
hade komai, wato duk wani abu da ya kasance daga Allah 
yake ko kuma daga bayinsa ne, fadi ne ko kuma aiki, ko 
kuma wani abin da masam baa iya an aikata shi ba, duk 
dai sanannu su ke a gun Allah, kuma suna nan a rubuce a 
gunsa. Allah Ta'ala shi ne ya so afkuwar su kuma shi ne 
ya halicce su. Allah mai girma da daukaka yace: 


y‏ سا منم أن تست Ae‏ او الا أن ينا يش رب ات6 


(Ga wanda ya so daidaita a cikinku. (Kuma ba za ku so 
ba sai Allah Ubanjijin talikai ya so). 


Ya kuma ce: 


ESA 


(in da Allah ya so, da ba su yaki juna ba. Amma Allah 
yana aikata abin da ya so). Ya kuma ce: 


4 ae TT ENS KAI, 
IA فو رهم و‎ 


55 


(In da Allah ya so da ba su aikata ba.) Sabili da haka 
rabu da su da abin da suke kagawa (na karya). Ya kuma 
ce: 


(Allah shi ya halicce ku, da abin da kuke aikata wa). 


Sai dai kuma muna imani cewa: lalle Allah Ta'ala ya bai 
wa bawansa zabi da kuma iko. 


Muna da kwakkwaran dalilai da dama da ke nuna cewa 
duk wani aiki da dan Adam zai aikata, da sonsa ne kuma 
yana aikatawa da ikonsa ne. 


Wadannan dalilai kuwa sune 
NA FARKO: Fadin Allah Ta'ala da yayi cewa. 


CN E) 


(Ku zo ma gonakinku yadda kuka so); abin nufi shine ku 
tara da matattakin ku ta inda kuka so. Da kuma fadinsa: 


CLASS Y 


56 


(In da sun so fita ne wallahi da sun yi masa tattali.) Ka 
ga anan sai da Allah Ta'ala ya tabbatar cewa (mutum) zai 
iya zuwa in ya so kuma zai iya fita in ya bukaci yin haka. 


DALILI NA BIYU: An ba wa dan Adam damar iya 
horon kansa (da aikata wasu abubuwa) ko kuma ya hana 
kansa aikata (wasu abubuwa) don kuwa inda mutum ba shi 
da zabi, ko kuma ba shi da iko cikin zartar da wasu 
lamura, da horo da ake yi, ya zama tilas, da mutum zai 
aikata abin da ba ya iyawa kenan, Yin haka kuwa ya saba 
wa hikimar Allah da kuma jinkansa, ya kuma saba wa 
fadin Allah Ta'ala na gaskiya da ya yi cikin Kuram cewa: 


LA ALAN CON, 


Allah baya doro wa wata rai sai abin da za ta iya. 


DALILI NA UKU: In da dai ace aikin dan Adam ya 
kan afku ne ba da son sa ba ashe da sai muce yabo da 
Allah ya yi wa mai kyautata aiki wato (muhsini) da ya 
zama wargi da wasanni, kuma da azaba da za ayi wa 
masu sabo ta zama zalunci. 


DALILI NA HUDU: Shine: cewa lalle Allah Ta'ala ya 
aiko manzanni, kamar yadda ya ce: 


57 


(Masu bada bushara, kuma masu tsoratarwa. Don kada 
mutane su samu hujja (wani abin fadi) bisa ga Allah bayan 
manzanni). Da bawa ba ya aiki da ganin damarsa, da 
zabinsa, da hujjarsa a gaban Allah bata rushe ba. 


DALILI NA BIYAR: Shine cewa: duk wani wanda zai 
aikata wani aiki, ya kan ji cewar ya aikata wani abu, ko 
kuma ya kan dena yin wani abin, ba da ya ji wani alama da 
ke nuni cewa yana kin yin haka ba. Misali shine cewa: 
mutum ya kan tashi ya tsaya, ko kuma ya zauna, kamar 
yanda ya kan kuma shiga ya kuma fita, ya kan kuma yi 
tafiya zuwa wata kasa. Kuma yakan zauna bai yi tafiya 
ba. Duk wannan akan ya so yin haka, kuma sam ba ya ji 
ko kadan cewa da wanda ke matsa masa yin haka. Ya kan 
ma iya tabbatarwa cewa aiki kaza ya aikata shi ne da sonsa 
ba da an tilasta masa ba. Haka ma shari'ar musulunci, ta 
rarrabe tsakanin wadannan lamura biyu wato abinda 
mutum ya aikata bisa sonsa, da abin da aka tilasta shi ya 
yi. A kan haka, Allah Ta'ala ba ya rikon mutum in ya 
aikata wani laifi da aka tilasta masa aikata shi ba da sonsa 
ba. 


Muna yarda cewa lalle babu wani hanzari da mai sabon 
Allah zai iya gabatarwa a kan sabon sa, da sunan wai 
Allah ne ya kaddara. Dalili kuwa shine cewa: lalle shi mai 
sabon Allah ya kan afka ma sabon Allah ne da sonsa, 
kuma ba shi da ma tunanin cewa Allah ne ya kaddara 
masa yin wannan sabon, don kuwa ba'a iya gano kaddarar 
Allah sai bayan ta afku. Allah Ta'ala yace: 


58 


«وماتدری تن مادا تکین ki‏ 


(Babu wani numfashi (wato rai) da ya san abin da zai 
aikata gobe). Ta kaka kuwa mutun zai kafa hujja da wani 
abu da ba shi da iliminsa, shine mutum ya aikata sabo 
sa'annan ya ce wai Allah ne ya kaddara.Irin wannan hujjar 
ba a aiki, don kuwa Allah Ta'ala na fadi cewa: 


r ro "te » gok æ 4 ar کر کې يسك د که‎ : a, 
A A is D 
o. رم‎ e al روم‎ Ge... 4t - ic z 

L Ges 2 ميرم و‎ e 


ENANA US je 


(Da sannu wadannan da suka hada Allah da bauta za su 
ce: Da Allah ya so ne, da ba mu yi shirka, ba, haka ma 
ubannemmu, da kuma ba mu haramta wani abu (da Allah 
bai haramta ba). Haka wadannan da suka zo gabanninsu 
suka karyata, har sai da suka dandani azabarmu. Ka ce: 
shin ko kuna da wani ilimi ne a kan haka, ai sai ku fito ku 
nuna shi. Babu abin da kuke bi sai zato, kuma karya kuke 
yi kawai.) 


Kuma za mu iya ce wa shi wanda zai saba ma Allah, sa? 
annan ya ce mana wai Allah ne ya kaddara, za mu ce 
masa, mai ya hana ka gabatar da aikin kirki, kuma ka ce ai 
Allah ne ya kaddara. Don kuwa ai babu banbanci tsakanin 


59 


yin haka, tun da yake shi aikin kirkin ma ba wai ka san da 
zamansa ba ne gabannin afkuwarsa. 


Sabili da haka ma, yayin da Manzon Allah ya fada wa 
sahabbansa cewa: lalle kowane daya a cikin ku an yi masa 
tattalin mazauni a cikin gidan aljanna, da kuma wani 
mazauni a cikin gidan wuta. Sai suka ce:in 021 ya kasance 
haka, to mai zai hana mu dangana mu rabu da wani aiki? 
Sai Manzon Allah S.L.A.A.W.S. yace. A'a: Ku dai ku yi 
aiki, kowane daya zaa sawwake masa aikata abinda aka 
halicce shi don ya aikata. Wato in shi dan al'janna ne zaa 
sawwake masa aikata aikin “yan aljanna, haka kuma in ya 
zama dan wuta. 


Ga ma wani dan gajeren takadiri; da za mu ajiye ma shi 
wanda ke sabon Allah, kuma sai ya rika fadin cewa Allah 
ne ya kaddara, za mu iya ce masa kai dan uwa, mai kace in 
ya zamana cewa ka yi niyar tafiya zuwa Makka, sai ya 
kasance kuwa da akwai hanya biyu da ke sadar da mutum 
zuwa Makka. Sai ka samu wani amini mai gaskiya da ya 
sheda maka cewa: dayan wadannan hanyoyin ba ta da 
aminici, don kuwa tana cike ne da wasu abubuwa masu 
ban tsoro da firgita. Dayar kuma tana da aminci da saukin 
lamari. Sabili da haka sai ka bi hanya ta biyun ka bar ta 
farko, wai sai kace ai dama Allah ya kaddara hanyar da 
zaka bi, kai ba ka da zabi. Kaga a nan sai a lissafta ka 
cikin safun mahaukata. 


Za mu iya ce masa kuma in misali an ajiye maka ayyuka 
biyu sai, ya zama dayan wadannan ayyukan biyu, ya fi 


60 


daya albashi mai tsoka, na san za ka dauki aiki mai albashi 
mai tsoka, in ko ya kasance haka, to mai zai sa ka zabar 
ma kanka kaskantaccen aiki alahira, sa'annan ka ce wai 
Allah ne ya kaddara? 


Za mu kuma ce ma mai sabon Allah mu kan ga in 
zazzabi ya kama ka, ka kan yawaita zuwa gidan likita, don 
jinyar kanka, kuma ka kan yi matukar hakuri da zafin 
ciwon aiki da zaa gudanar don fidda wannan cuta, kamar 
kuma yanda ka ke hakuri da dacin magani da kake dauka. 
To mai zai hana ka yi irin wanan hakuri akan cuta da ke 
tare da zuciyarka na sabon Allah? 


Muna ba da gaskiya cewa: har abada baa dangana wani 
sharri ga Allah Ta'ala don saboda cikakkiyar rahama da 
hikima da ke tare da shi Allah. Annabi mai tsira da aminci 
yace: sharri ba daga gare ka yake ba. (Muslim ne ya 
ruwaito). Shi dai hukuncin Allah har abada, ba za'a samu 
wani sharri a cikinsa ba, don kuwa yana fito wa ne daga 
rahamar sa da kuma hikimarsa. 


Shi sharri dai a kan same shi ne a cikin abin da Allah ya 
hukumtar, don fadin Annabi S.L.A.W.S. da yayi a yayin 
da ya ke koya wa (jikansa) Alhasan R.L.A. yadda ake 
addu'ar kunutu, sai yace: (ka kiyaye ni daga sharrin abin 
da ka hukunta), ka ga a nan sai ya dangana sharri zuwa ga 
abinda shi Allah ya hukunta. Duk da haka kuma, shi sharri 
dai a cikin abinda Allah ya hukuntar, ba sharri ba ne 
tsantsa, wato dai zai iya zama sharri ta wata fuska, ya 
kuma zama alheri a wata fuskar daban. 


61 


Bala'i da kan auku akan kasa na kamar fari, da cuta da 
talauci, da tsoro duk sharri ne, amma kuma zai iya zama 
alheri a wata fuskar. Allah Ta'ala yace: 


BAN NES angan an ? 
YA TAK JAH 


(Barna ta bayyana fili, a cikin sarari da kuma teku, sabili 
da abin da hannayen mutane suka samar (na laifi) Allah 
zai dandana masu sashin abin da suka aikata, don su dawo 
(ga barin sabo). 


Yanke hannun barawo ko kuma jefe mazinaci sharri ne a 
gun su. Amma kuma awata fuskar alheri ne gare su, don 
kuwa yin haka zai zama masu kafara. Ka ga da haka ba za 
su sha azabar lahira ba. Har ila yau kuma alheri ne guda ta 
wata fuskar, don kuwa yin haka zai sa a kiyaye dukiyar 
mutane a kuma kiyaye mutunci, a kuma samu zuri'a masu 
asali, don kuwa yin haka zai hana yaduwar barna da 
fasikanci a cikin kasa. 


FASALI NA SHIDA 


Ita wannan akida mai girma da daraja, wadda ke kunshe 
da irin wanan asali mai girma, tana haifar da diyar icce 
mai amfani, ga wanda yayi riko da ita. 


62 


IMANI DA ALLAH DA SIFOFINSA 


Ka ga imani da Allah Ta'ala, tare da sunayensa da 
sifofinsa, yana haifar da son Allah da kuma girmama shi a 
cikin zuciyar bawa, kuma wadannan abubuwa guda biyu 
(wato son Allah da girmama shi) sukan lizimta ma bawa 
bin umurnin Allah da kuma nisantar abubuwa da Allah ya 
yi hani ga barinsu, da kuma aikata abubuwa da Allah ya yi 
horo da yi, da kuma nisantar abinda ya yi hani ga barinsu. 
Da su ne akan samu cikakken dadin rai anan duniya, da 
can lahira. Allah Ta'ala yace: 


de 
Eo A Evo DGL بترم‎ MLANA 


+ 5 > 5 كم‎ LL s, Ke 

من ap‏ صلا من نکر او أن وهو مین pelo‏ حيوة 
r ۰ Lo 2 eta.‏ ونورو ۶ 
وللجزسهو آجرهم خسن ماکان Sa‏ 


' > 


Wanda ya aikata aiki na gari, namiji ne ko mace, alhali 
yana mumini, wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai 
kyau, kuma wallahi za mu saka masu ladansu da mafi 
kyawun abin da suka kasance suna aikata wa. 


AMFANIN IMANI DA MA LA'IKU 
NA FARKO: Ya na sa mutum ya girmama Allah Ta'ala 


wannan da ya hallice su. Zai kuma san karfin Ubangiji, ya 
kuma san ikonsa. 


63 


NA BIYU: Yana sa mutum ya rika godewa Allah sabili 
da matukar kulawa da shi Sarkin ke yi wa bayinsa. Don 
kuwa shine ya wakkala ma kowane daya a cikin bayinsa 
mala'iku biyu don su rika kiyaye su, suna kuma rubuta 
ayyukansu, da ma sauran wasu ayyuka da su ke zama 
amfani ne ga “yan adam. 

NA UKU: Ya na sa mutum ya so mala'ikun Allah, sabili 
da tsayuwarsu a kan bautar Allah Ta'ala cikin mafi 
cikakkiyar fuska, da kuma neman gafara da suke yi wa 
muminal. 


AMFANIN YIN IMANI DA 
LITTATTAFAN ALLAH 


NA FARKO: Zai sa mutum ya san rahamar Allah, ya 
kuma san yawan kulawarsa da sha'anin bayinsa. Dalili 
kuwa shine Littafi da ya saukar wa kowace al'umma, don 
ya shiryar da su. 


NA BIYU: Zai sa mu iya gane bayyanar hikimar Allah 
Ta'ala, cikin abubuwa da ya shar'anta wa kowace 
al’ Umma, ta fuskar littattafai da suka dace da zamaninsu. 
Sai Ubangiji ya mai da karshen wadannan littattafai ya 
kasance shine Kur'ani mai girma, wanda ya dace da 


64 


halukan kowa, kamar yadda kuma ya dace da kowane 
zamani, kuma kowane bigire, har ya zuwa ranar kiyama. 


NA UKU: Tabbatar da godiya ga ni'i'mar Allah Ta'ala 
da yayi mana na saukar da wannan littafi. 


AMFANIN IMANI DA MANZANNIN ALLAH 


NA FARKO: Zai sa a san rahamar Allah Ta'ala, a kuma 
san yawan kulawarsa da lamarin halittarsa. Sabili da aiko 
Annabawa masu girma da daraja zuwa ga bayinsa, don su 
shiryar da mutane 


NA BIYU: zai sa mutum ya gode wa Allah , akan 
wannan ni'ima mai girma kuma mai yawa. 


NA UKU: Zai kara wa mutum son wadannan 
Annabawan, ya kuma dada girmama su ya kuma kara 
yabon su, da irin yabo da ya dace da su. Don kuwa su 6 
Manzannin Allah, kuma su ne kebabbun bayinsa, da suka 
tsaya a kan bautarsa, da kuma isar da manzancinsa tare da 
yi wa bayin Allah nasiha, suka kuma yi matukar hakuri a 
bisa ga duk wani cuta da ta same su a cikin wannan aiki. 


65 


AMFANIN YIN IMANI DA RANAR KARSHE 


NA FARKO: Zai kwadaita wa mutum bautar Allah 
Ta'ala ta in da zai kaunaci ladan lahira, zai kuma sa 
mutum ya nisanci sabon Allah da tsoron azabar wanan 
rana. 


NA BIYU: A cikin wannan rana ne mumini wanda 
ni'imar duniya da dadinta ta kubce masa, zai shakata da 
dadin ni'imar lahira, ya kuma ji dadin ladan aikinsa. 


AMFANIN IMANI DA KADDARA 


NA FARKO: Ya na sa a samu kwanciyar hankali da 
hutun zucci. Don kuwa, duk lokacin da mutum ya sani 
cewa: duk abin da ya afku, hukunci ne na Allah , kuma 
duk wani abu hukuntacce ne daga Allah , babu shakka in 
ya yarda da haka, lalle zai samu kwanciyar hankali da 
natsuwar zuciya, ya kuma yarda da abin da Allah ya 
hukunta. Babu wanda ya kai mai imani da kaddara samun 
hutu da natsuwar zuciya. 


NA BIYU: Samun natsuwar zuci da kwanciyar hankali, 
domin duk lokacin da ya san cewa abin ki ba ya samunsa 
sai da yardar Ubangiji da hukucinsa, ya kuma san cewa 
abin da Allah ya hukunta masa lallai sai ya same shi, to sai 
ransa ya natsu, ya rungumi kaddarar Allah, da 
sakankacewar zuciya. Babu mutumin da yake rayuwa mai 


66 


dadi a cikin kwanciyar hankali, kamar mai imani da 
kaddara. 


NA UKU: Zai kore wa mutum duk wani ji-ji-da-kai inda 
duk wani abin alheri ko wata ni'ima ta same shi. Sai ka ga 
ya gode wa Allah Ta'ala, kuma ba zai yi mamaki da kansa 
ba cewa dabararsa ce ko kuma iliminsa ne. 


NA HUDU: Zai kore wa mutum duk wani bacin rai ko 
kuma in bai sami biyan wata bukata ba, ko kuma in yana 
cikin wani tsanani. Don kuwa ya yi Imani cewar haka ba 
zai faru ba sai da hukuncin Allah Ta'ala, Sarkinnan da ke 
mallakar sammai da kasa. Kuma babu abin da mutum zai 
yi sai kawai ya yi hakuri da abinda ya afku, in kuwa ya yi 
hakuri zai samu ladan hakurinsa. Wannan shine manufar 
Allah Ta'ala a cikin littafinsa mai girma da yake fadi 
cewa: 


A DAN‏ ن سک مل 
درم ملاک AF‏ ید ELKO‏ ما ناک 
KIAT" AE AA kyan‏ َال فو ,€ 


(Wata musiba ba ta taba samuwa ba, ko a ban kasa ko 
kuma cikin kawunanku, face duk yana cikin littafi (lauhul 
mahfuz) kafin mu halicce ta (wato ita wannan kasar da ita 
wannan ran) lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah. 


67 


Domin kada ku bata ranku da abin da ya kubce maku 
kuma kar ku yi fariya da abin da (Allah) ya baku, Allah 
ba ya son duk mai yawan takama mai yawan al-fahari). 


Allah Ta'ala muke roko ya tabbatar da mu a kan wannan 
akida, ya kuma sa mu dace da amfaninta, ya kuma dada 
mana fallalar nan tasa,kuma kada ya karkatar da 
zukatanmu bayan ya shiryar da mu, ya kuma yi mana 
baiwar jinkai daga gunsa. 

Lalle shi ne (sarki) mai baiwa. Godiya kuma ta tabbata 
ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da amincin Allah kuma 
su tabbata ga Manzonsa Annabi Muhammadu, tare da 
jama'ar gidansa, da sahabbansa da mabiyansu a cikin 
kyautata aiki. 


TAMMAT DA TAIMAKON ALLAH 


NA GAMA TARJAMA WANNAN LITTAFI 
SAFIYAR LARABA 


DA TA DACE DA RANA TA TA MILADI 


Da godiyar Allah mai girma da daukaka, Allah nike 
roka ya sa albarka a cikin wannan littafi, ya kuma amfanar 
da dukkan al'umma da shi, amin summa amin. 


68 


SHU’ AIB ABUBAKAR UMAR 
POST OFFICE BOX 229 
NIMA, ACCRA, GHANA, WEST AFRICA. 


69 


€] فرعب‎ UNO 


AL-NASHER AL-ARABI P. PRESS 


MA PIPA / و‎ 
بر رکم‎ NP 


تت 
APRA Sa)‏ 


Lam بالل‎ 





AES 
A TP, Ne en 
ES ی‎ 
SN :اجون‎ AN 


